


જાગૃત ઉજાગર 


બેંગલોરના મી કોરોનાની દસ્તક... 


સયોજક : અમૃત એમ. નાયાણી, બેંગ્લોર. 


અત્રેની શ્રી બેગલોર પાટીદાર સમાજ- 
પિન્યાના બે સભ્યોને કોરોના રિપોર્ટ 
“પોઝીટીવ” આવતા, એક પ્રકારે ભયનુ 
વાતાવરણ બની રહ્યુ છે. અહીંની ન્યુ અંબિકા સો 
મિલ વાળા શ્રી જશરાજ પ્રેમજી છાભૈયા (કોટડા 
જ.) અને દુર્ગા સો મિલ વાળા અમૃતભાઈ પુંજા 
છાભૈયા (કોટડા જ.) વૃદાવન રેસિડેન્સી- ચિક 
ભાનવારામા રહેતા આ બક્ષે સભ્યોનો કોરોના 
રિપોર્ટ પોઝીટીવ આવતા, બેગલોર પાટીદાર 
સમાજે પણ મામલાની ગભીરતા સમજીને 
સોસિયલ મિડિયા દ્વારા સાવચેતીના પગલા રુપે 
ગાઇડ લાઈન જારી કરેલ છે. 


આ માહિતી મોકલવાનો હેતુ, કોરોના 
બાબતે આપણી પાટીદાર સમાજને હવે પછી 
વિશેષ સાવધાન કરવાનો છે. આપણે હવેથી 
વધારે સજાગ બનીએ અને સરકાર દ્વારા બહાર 
પાડેલ ગાઇડ લાઈન્સનુ ચુસ્ત પણે પાલન કરીએ 
અને સુરક્ષિત રહીએ. 


વિશેષમાં આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ 
વધારવા માટે નીચે જણાવેલ માહિતી બાબતે 


ષે 


આપ સોને ધ્યાન આપવા વિનતી છે. 


૧- વિટામિન સી માટે અડધુ લીંબુ ગરમ પાણી 
સાથે દિવસમા ત્રણ વખત લેવુ . 

ર- ગરમ દૂધમા હળદર એન્ટી કોરોના તરીકે કામ 
કરે છે. 

૩- સૂંઠ, ગોળ અને ઘી ની ગોળીઓ બનાવી 
દિવસમા ત્રણ વખત લેવી. 

૪-પાણીમા અજમો નાખી, ગરમ કરી તેની વરાળ 
દિવસમા એક વખત લેવી. 


ઉપરોક્ત ઉપચાર તમારી રોગ પ્રતિકારક 
શક્તિ વધારવામાં ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થશે. 


અંતમા કોરોના થી ડરવાની જરુર નથી બસ 
સાવચેતી જ તેનો ઉપાય છે . 


અચરજ પમાડે એવુ એક ગામ લોન્ગવા... 


12 લમની મેડ ધી 





યો મા ભલે સાત જ આશ્ચર્ય ગણવામા 
આવે પરતુ આપણો દેશ ભારત અવનવા 
અચરજો નો ખજાનો છે જેની વિશ્વના પર્યટન 
સ્થળોમાં નોંધ લેવામાં આવી છે માટે જ હજારો 
નહીં લાખો પર્યટકો ભારતની મુલાકાત લે છે. 
ઘણાં તો એ સબધી અભ્યાસ માટે વર્ષો સુધી 
રોકાણ પણ કરે છે. ભારતના પ્રાચીન સ્થાનો, 
કિલ્લા કે પછી ઊંચા પર્વતો પર સેકડો વરસ નહીં 
હજારો વર્ષ પૂર્વ નિર્મિત મદિરો અવનવી 
અજાયબીઓ નીસાક્ષીપુરેછે. 


આ થઈ જૃના નિમણો ની વાત પરતુ 
ભારતમાં અચરજ પમાડે, નવાઈ લાગે એવા 
ગામો પણ છે જેનો જોટો જડવો મુશ્કેલ છે. જેમકે 
નવાપુર નુ રેલવે સ્ટેશન, બે રાજ્યો ની સયુક્ત 
મિલકત ઘણાય છે તેમ આપણા દેશમાં એક એવું 
પણ એક ગામ છે જેમ્યાનમારતથા ભારત એમબે 
દેશોની સયુક્ત માલિકી નુ છે તથા એ ગામ 
મ્યાનમાર ના નાગાલેન્ડ માં આવેલું લોન્ગવા છે. 

આ ગામની વચ્ચે થી બને દેશોની સીમા 
રેખા પસાર થાય છે જેના થકી ગામના મકાનો પણ 
અડધા ભારતમાં તથા અડધા મ્યનમાર મા આવે 
છે. આ ગામના વતનીઓ બને દેશની નાગરિકતા 


ધરાવે છે . અહીં કોન્યાક આદિવાસી મૂળ ની પ્રજા 
વસે છે પરતુ ભાષા તથા આચરણ મૂળ જાતિનુ 
તજી દીધુ છે . બર્મિસ ભાષા જે મ્યાનમારમાં વધારે 
બોલાય છે, તેનો દેનિક બોલચાલની ભાષા તરીકે 
ઉપયોગ કરે. પરતુ તેઓએ પોતાની એક જૃની, 
વિચિત્ર પરપરા, માનવ ખોપડીઓ સંગહ 
કરવાનુ નથી છોડ્યુ જેના કારણે તેઓ આજે પણ 
હેડ હન્ટર્સ તરીકે ઓળખાય છે . 

આ જાતિની આજુબાજુના દસેક ગામોમાં 
વસ્તી છે, એમના મુખીયા નુ પોતાનુ મકાન પણ 
આજ લોન્ગવા ગામમાં એક છે અને સીમા રેખા 
એમના મકાનના બે ભાગલા પાડે છે. એક ભાગ 
જે ભારતમાં છે તેમાં તેમનું રસોઇ ચોકા વગેરે છે 
બીજો ભાગ જે મ્યાનમાર માં છે ત્યાં એમનો 
સુવાનો ઓરડો તથા બેઠક નો ભાગ છે માટે કહી 
શકાય કે મુખીયા નો પરિવાર ભારતમાં જમેછે 
તથા આરામ કરવા મ્યાનમારમાં જાય છે. છે ને 
વીચિત્રતા... 


ગામમા થી પસાર થતી સીમા રેખા ઉપર 
પીલ્લર બનાવવા માં આવ્યા છે જેમા ભારત 
બાજુએ હિન્દીમા તથા મ્યાનમારમાં બાજુ બર્મિસ 
ભાષામાં સૂચનાઓ લખવામા આવી છે. 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


મિત્રો આજે, 


પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની સમાજ પ્રત્યેની 


પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 


શ્રીસમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે . 


- પ્રતિનિધિઃ નીલેશભાઈ સુરાણી, તલોદ. 





શ દુ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ મ રી 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


સનાતન ધર્મ પત્રિકાની નવી કાર્યાલય/ઓફિસ ક્યા આવેલી છે...??? 
સાચો જવાબઃ સુવિધા કેન્દ્ર, નરોડા - અમદાવાદ 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ 
ખેતસીભાઈ રવાણી - નાસિક. (૯૮૨૨૦૪૪૯૭૪૭) 


ક્રાતિ(જૂની) ફિલ્મ ના ડાયરેકટર અને મુખ્ય અદાકાર કોણ હતા...? 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 





ગુજરાત વિધાનસભાની નબર વન 
ગણાતી અબડાસામાં વિધાનસભાની પેટા 
ચૂટણીને લઈને ધમધમાટ શરૂ થયો છે. 
અબડાસા વિધાનસભાની સ ભવત 
સપ્ટેમ્બરમાં પેટા ચૂંટણીને લઈને તત્ર કામે 
લાગ્યું છે. આ ચૂટણીમા ૨,૩૪૦૦૦ લોકો 
પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. 


ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન તપાસવા 
ઇજનેરોની ટીમ કામે લાગી ગઈ છે. ગુજરાત 
વિધાનસભાની સૌથી મોટી સીટ અબડાસા 
ગણાય છે. કચ્છ લોકસભાની સીટ ૦૧ 
અબડાસા વિધાનસભા ના પેટાચૂટણીના 
સુત્રોની માહિતી પ્રમાણે સભવિત નામો આ 
પ્રકારે છે. 
(૧) પ્રધુમનસિંહજાડેજા , 
(૨) તારાચંદભાઈ છેડા, 


૩) કેશુભાઈપટેલ, 


૪) ભરતભાઈ સોમજીયાણી, 


(૩) કે 
(૪) 
(૫) ભરતભાઈસોની, 
(€) મુકેશભાઈ ઝવેરી, 
(૭) 


૭9) દિલીપભાઈ ત્રિવેદી. 


આજે ગાધીનગરના કોબા સ્થિત 
ભાજપાપ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ'' ખાતે 
પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ શ્રી બ્રિજેશભાઈ 
મેરજા, શ્રી જે.વી.કાકડિયા, શ્રી અક્ષયભાઈ 
પટેલ, શ્રી પ્રધ્રુમનસિંહ જાડેજા (અબડાસા 
ના ચુનાવ જીતેલ) અને શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી 
કુલ ૦પ ધારાસભ્ય ને વિધિવત રીતે કેસરીયો 
ખેસ પહેરાવી ભારતીય જનતા પાર્ટીમા 
જીતુભાઇ વાઘાણી . .એ સ્વાગત કર્યું હતુ . 


-પ્રચારપ્રસારસમિતિ. 


અવસાન સમાચાર 


સ્વ. કાતાબેન શીવાદાસભાઈ સુરાણી, ઉ. વર્ષ - ૮૮, 
મૂળ વતન : વિથોણ. હાલ : અમદાવાદ, ગીતામદિર સમાજ. 


સ્વ. કૃણાલ હંસરાજભાઈ નાકરાણી ઉ. વર્ષ - ૩૪, 


કચ્છ મા નેત્રા, હાલે વરાછા સુરત. (હાર્ટ એટેક મૃત્યુ). 


સ્વઃ કાન્તાબેન નારણભાઈ પોકાર, ઉ. વર્ષ. - ૮૦, 
ગામ : - જીયાપર (નખત્રાણા-કંચ્છ) 


સ્વ. કરમસીભાઈ કરશનભાઈ માકાણી, ઉ. વર્ષ - ૮૦, 


કચ્છ મા કોટડા (આથમણા) 


-ખેડોઇ, હાલે નવાનગર (સાબરકાઠા) 





